ประวัติ ความเป็นมา 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานีเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดสำนัก 
ศิลปากรที่ 11 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

ปี พ.ศ. 2535 กรมศิลปากรได้มีหนังสือถึงจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งนโยบายการชยายหน่วยงาน 
จดหมายเหตุในส่วนภูมิภาค โดยกำหนดให้จัดตั้งหน่วยจดหมายเหตุแห่งชาติที่ 10 และขอความอนุเคราะห์ให้ 
จังหวัดจัดหา 

สถานที่สำหรับก่อสร้างสำนักงานจดหมายเหตุปี พ.ศ. 2537 กรมศิลปากรอนุมัติงบประมาณและให้ใช้ 
ที่ดินสาธารณะประโยชน์ซึ่งเป็นสนามม้าเดิมตั้งอยู่ที่บ้านหนองหอย หมู่ 10 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม 
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในเนื้อที่ 20 ไร่ ก่อสร้างอาคารซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตแข็งแรง 3 
ชั้น หลังคาทรงไทย ส่วนยอดหลังคาทำเป็นองค์พระธาตุพระนม สัญลักษณ์แห่งพื้นถิ่นอีสาน เนื้อที่ 2,000 
ตาราง การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จในปี 2539 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินวาง 
ศิลาฤกษ์ เมื่อวันพุทธ ที่ 24 พ.ศ. 2538 และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้ใช้ชื่อหน่วยงานว่า “หอ 
จดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี” ซึ่งเป็น 
สถาบันระดับชาติที่ทุกประเทศมีไว้เพื่ออนุรักษ์และเก็บรักษาเอกสารสำคัญของชาติให้เป็นหลักฐานทาง 
ประวัติศาสตร์ตลอดไป 

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจดหมายเหตุ 

1. งานรวบรวมเอกสาร พิจารณา ตรวจสอบ ติดตาม รับมอบเอกสารของส่วนราชการที่ครบอายุการ 
เก็บรักษา รวมทั้งการรวบรวมและรับมอบเอกสารจากเอกชน 

2. งานเอกสารสำคัญ คัดเลือกและประเมินคุณค่าเอกสารที่รวบรวมได็ให้เป็นเอกสารจดหมายเหตุ 
แล้วนำมาจัดหมวดหมู่และทำเครื่องมือช่วยค้นคว้า 

3. งานบันทึกเหตุการณ์ ดำเนินการรวบรวมข้อมูล สังเกตการณ์ และบันทึกเหตุการณ์สำคัญใน 

ท้องถิ่นเพื่อนำมา จัด ทำเป็นจดหมายเหตุ 

4. งานบริการ ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและจัดกิจกรรมเผยแพร่งาน 


จดหมายเหตุ 



บทบาทหนาท 


หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี มีบทบาทหน้าที่ในการติดต่อประสานกับทุก 
ส่วนราชการใน 19 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนการถือปฏิบัติตามระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 โดยเฉพาะในเรื่องการรับมอบเอกสาร การฝากเก็บเอกสาร 
ราชการ และการทำลายเอกสารราชการ การได้มาของเอกสารสำคัญของชาติ หรือเอกสารจดหมายเหตุ หน้าที่ 
ชองหอจดหมายเหตุแห่งชาติจำแนกได้ดังนี้ 

1. รับมอบเอกสารจากส่วนราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
หมวด 3 การเก็บรักษา ยืม และการทำลายหนังสือ 

2. รับมอบเอกสารระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

3. รับมอบเอกสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4. รับมอบเอกสารจากการบริจาค แลกเปลี่ยน จัดซื้อที่เอกชน และส่วนราชการมอบให้ 

โครงสร้างหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2538 และฉบับแก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้กำหนดหน้าที่ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ไว้ดังนี้ 

1. รวบรวม ประเมินคุณค่า เก็บรักษา ให้บริการเอกสารสำคัญของชาติแก่หน่วยราชการ องค์การ 
รัฐวิสาหกิจ และประชาขนทั่วไป 

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพื่อพัฒนาและเผยแพร่เอกสารสำคัญของชาติ 

3. บันทึกเหตุการณ์สำคัญของชาติที่เกิดขึ้นทั่งในประเทศ และนอกประเทศ 

3. ดำเนินการเกี่ยวกับภาพยนตร์แห่งชาติ 

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 


อาคารและที่ตั้ง 

ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตแข็งแรง 3 ชั้น หลังคาทรงไทย ส่วนยอดหลังคาทำเป็นองค์พระ 
ธาตุพนม สัญลักษณ์แห่งพื้นถิ่นอีสาน เนื้อที่อาคาร 2,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอุบล ถนน 
เลี่ยงเมือง หมู่ 10 บ้านหนองหอย ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในบริเวณพื้นที่สาธารณะ 
เดิมที่เคยใช้เป็นสนามม้า จำนวน 22 ไร่ 



อาณาเขต 


หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี มีพื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่ ภายในบริเวณเดียวกัน 
กับสำนักศิลปากรที่ 11 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับอาคารที่พักอาศัยช้าราชการกรมการปกครองและสนามกีฬาเทศบาลตำบลอุบล 
ทิศใต้ ติดกับ ศูนย์วิทย์พัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี 
ทิศตะวันออก ติดกับ ซอยสีห์พนมและถนนเลี่ยงเมือง 

ทิศตะวันตก ติดกับ กองกำกับการ 3 กองบังคับการพิเศษ ค่ายพระยอดเมืองขวาง 


แผนที่เส้นทาง 


^44* ^สำนักงานบังคับคดื •เ#****' 

^ จำหวัดอุบลราชธานึ 


แมีดโคร อุบลราชธานึ^ 


บ๒ก รอุบ3เ6/* 
อุบลลแควร์ , * 


สำนักงาน^ 
พัฒนาทื่ดนเขด 4 * 


I) 111มริ(1 4/2 
*01) 8*ษเริ!! 4/1 


สำนักงานเกษตร 


9 0 




เำ 


^สำนักบริหาร 
* พึนทื่อนุรักษ์... 



เลิครสเ{เอย่าง 

&&เ 0 

1 

ค่ายพระยอดเมึองขวาง^ 


* อจดหมายเหตุแห่ง 

* วัดพระธาตุหนองบัว 

11 

^ สำนักงาน 
* ประชาสัมพันธเขด 2 

7116 แยก16 บ๖©ก ^ 



ท้น ก.แว่วลาบเปิด ^ 




ค:วันแดงลาดแลงเดือน 0 

(1 

4 3 ? 

^หน่วยจดหมายเหตุ ? 

' แห่งชาติส 10... 


ำ, , 

\ 

®; \ . 

0009 เ* 

// / * 


61 โรงพยาบาลราช 
^ เวชอุบลราชธานี ^ 


8ข11คู1 21 VIเางแร 21 


I ตลาดหนองบัว ^ 


* 11 

•00(1 รขางคู! 24 

) 

*8ข แยางคู! 22 
*0!)0ส*1ส26 


หนองบัว 


"‘"‘^20 \ 
I 


111 


®0ย ชขๅงภู 1 15 


โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ + 
โอเทล แอนด คอน เวน.. .. 


, 0 *^'’ 


การให้บริการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี 

1. บริการค้นคว้าวิจัยจากเอกสารจดหมายเหตุ ทั้งสำเนาต้นฉบับ และสำเนาไมโครฟิล์ม 

2. บริการให้คำแนะนำเรื่องการจัดเก็บ และทำลายเอกสารราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

ร-บริการให้คำแนะนำในการค้นคว้าวิจัยเอกสาร 



วันเวลาที่เปิดทำการ 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เว้น 
วันหยุดราชการนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 


หอจดหมายเหตุแห่งชาติกับ พ.ร.บ. จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 

การประกาศใช้ พ.ร.บ. จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 23 
ร. เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2556 ส่งผลทำให้บทบาทหน้าที่ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติมีความเด่นซัดมากขึ้น 
เนื่องจากเนื้อหาของ พ.ร.บ. ดังหว่าได้กำหนดหน้าที่ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติไว้ใน หมวด 2 หอจดหมาย 
เหตุแห่งชาติ 

มาตรา 12 ให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นที่เก็บรักษา อนุรักษ์ และให้บริการการศึกษา การด้นคว้า 
หรือการทำวิจัยเอกสารหอจดหมายเหตุ 

มาตรา 13 หอจดหมายเหตุแห่งชาติมีหน้าที่ดังต่อไปนื้ 

1. เก็บรักษาอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ 

2. ติดตาม รวบรวม หรือรับมอบเอกสารหอจดหมายเหตุจากหน่วยงานของรัฐ 

3. จัดหา ซื้อ หรือรับบริจาคเอกสารที่มีค่าเป็นเอกสารจดหมายเหตุจากเอกชน 

4. จัดหมวดหมู่และจัดทำเครื่องมือช่วยสืบด้นเอกสารหอจดหมายเหตุ 

5. จดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับพิธี รัฐพิธี และคาสนพิธี 

6. รวบรวมเอกสารเหตุการณ์สำคัญของชาติ 

7. จัดทำบันทึกประวัติบอกเล่าโดยพิจารณาให้ครอบคลุมข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน 

8. ให้บริการการศึกษา การค้นคว้า หรือการวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ 

9. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดให้มีลื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นิทรรศการ และกิจกรรม 
เพื่อล่งเสริมและอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ 

10. สนับสบุนด้านวิชาการแก่หอจดหมายเหตุชองหน่วยงานของรัฐ หอจดหมายเหตุท้องถิ่น 
และหอจดหมายเหตุเอกชน 

11. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา 14 เมื่อเก็บเอกสารหอจดหมายเหตุไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติแล้ว ผู้ใดจะนำออกจากหอ 
จดหมายเหตุแห่งชาติมิได้ เว้นแต่จะนำออกแสดง ณ ที่ใดๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อซ่อมแซม หรือด้วยเหตุจำเป็น 
อื่นใด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิการบดีกำหนด 

มาตรา ที่ 15 ให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดเอกสารจดหมายเหตุไว้เพื่อให้บริการแก่ประชาชนใน 
การศึกษา การค้นคว้า การวิจัย หรือการทำสำเนา ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารจดหมายเหตุให้ 
อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ การให้บริการการศึกษา การค้นคว้า 
การวิจัย หรือการทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุและการเรียกเก็บค่าบริการให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิการบดี 
กำหนด 



มาตราที่ 16 การผลิตหรือท 0 าซํ้าเอกสารจดหมายเหตุไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อประโยชน์ในเชิง 
พาณิชย์ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิการบดีกำหนด 

เหตุผลในการประกาศใช้พ.ร.บ. ฉบับนี้ คือ โดยที่เอกสารจดหมายเหตุเป็นข้อมูลที่แสดงและอธิบายถึง 
ข้อเท็จจริง รวมทั้งความเป็นมาที่เกิดขึ้นในอดีต 

การเก็บรักษาและอนุรักษ์เอกสารดังกล่าวไว่ให้มีสภาพสมบูรณ์หรือเกิดหรือเกิดความชำรุดเสียหาย 
น้อยที่สุดเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติจึงมีความสำคัญ สมควรกำหนดให้มี 
ระบบการเก็บรักษาอนุรักษ์ และการคุ้มครองเอกสารจดหมายเหตุ ตลอดจนให้มีหอจดหมายเหตุแหต่งชาติเพื่อ 
เป็นสถานที่เก็บรักษา อนุรักษ์ และให้บริการแก่ประชาชนในการศึกษา การค้นคว้า หรือการวิจัย เอกสาร 
จดหมายเหตุ จึงจำเป็นต้องตรา พ.ร.บ. นี้ 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงแสดงให้เห็นว่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นส่วนราชการสังกัดกรม 
ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมที่มีหน้าที่สำคัญ เนื่องจากเป็นที่เก็บรักษา อนุรักษ์ และให้บริการ การศึกษา การ 
ค้นคว้า หรือการวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ 



